Hahirwa ishyanga Imana 
ifite Uwiteka; n'abantu 
yahisemo kuzungura 
umurage we. ZABURI 33:12 


HARIHO UKURI BINE DUKENEYE GUSOBANUKIRWA BYUZUYE: 


@ MANA IRAGUKUNDA. 


IMANA ISHAKA KO UGIRA UBUZIMA BW'ITEKA HAMWE NAYO. 
MWIJURU. 

Imana yakunze cyane abantu bo ku isi yose, ku buryo yatanze 
Umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese adapfa burundu, 
ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. YOHANI 3:16 


IMANA ISHAKA KO UGIRA UBUZIMA BWUZUYE KANDI BUFITE INTEGO. 
Umujura aje kwiba, no kwica, no kurimbura: Naje kugira ngo bagire 
ubuzima, kandi barusheho kugira byinshi. YOHANI 10:10 


ARIKO, ABANTU BENSHI NTIBABONA UBUZIMA BUFITE INTEGO 
KANDI NTIBAZI NEZA UBUZIMA BWITEKA KUKO... 


UMUNTU NI UMUNYABYAHA MURI KAMERE. 
YATANDUKANIJWE RERO N'IMANA. 


TWESE TURI ABANYABYAHA. 
Koko bose bakoze ibyaha, ntibagera ku kigero cy'ikuzo ry'Imana. 
ABANYAROMA 3:23 


IGIHANO CY'ICYAHA NI URUPFU. 
Ibihembo by'ibyaha ni urupfu... ABANYAROMA 6:23 


HARIHO UBWOKO BUBIRI BW'URUPFU BUVUGWA MURI BIBILIYA: 


" URUPFU KU MUBIRI 
Umuntu wese agenewe gupfa rimwe gusa, nyuma yabyo agacirwa 
urubanza. ABEHEBURAYI 9:27 


" URUPFU RW'UMWUKA 

Naho ibigwari n'abahemu n'abakora ibizira ku Mana, abicanyi 
n'abasambanyi, n'abarozi n'abasenga ibigirwamana kimwe n'ababeshya 
bose, umugabane wabo uzaba kurohwa mu kiyaga cyaka umuriro kirimo 
n'amazuku. Ni rwo rupfu rwa kabiri. IBYAHISHUWE 21:8 


NIBA UMUNTU YITANDUKANIJE NIMANA KUBERA ICYAHA CYE, 
NI UWUHE MUTI? 


DUKUNZE GUTEKEREZA KO ARIBYO BISUBIZO: 


IDINI, IBIKORWA BYIZA, IMICO 


ARIKO, HARIHO IGISUBIZO KIMWE GUSA CYATANZWE N'IMANA. 


YESU KRISTO NIYO NZIRA 
YONYINE IGANA MWIJURU. 


IBI NIBYO IMANA YAVUZE. 
Yezu aramusubiza ati: Ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa 
Data atanyuze kuri jye. YOHANI 14:6 


YESU KRISTO YISHYUYE BYIMAZEYO IGIHANO CYIBYAHA BYAWE. 
Kristo na we yapfuye rimwe rizima kubera ibyaha byanyu, we ntungane 
apfira abagome kugira ngo abageze ku Mana. Igihe yari ku isi baramwishe, 
maze kubera imbaraga za Mwuka arazuka, aba muzima. 1 PETERO 3:18 


IMANA IFITE AMASEZERANO YUBUGINGO BUHORAHO. 
Uwemera Umwana w'Imana aba abonye ubugingo buhoraho, naho 
utamwumvira ntazabona ubwo bugingo, ahubwo Imana izagumya 
imurakarire. YOHANI 3:36 


ARIKO, NTIBIHAGIJE KUMENYA ICYO YESU KRISTO YADUKOREYE. 


TUGOMBA KWIZERA UMWAMI YESU KRISTO 
KUGIRANGO DUKIZWE. 


AGAKIZA KACU GASHOBOKA KUBUNTU BW'IMANA KUBWO 
KWIZERA YESU KRISTO. 

Koko mwakijijwe n'ubuntu kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri 
mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyakomotse kandi ku bikorwa 
byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. ABANYEFEZI 2:8-9 


BWIRA IMANA IRI SENGESHO MU KWIZERA: 


MWAMI YESU, URAKOZE CYANE KUBWURUKUNDO RUKOMEYE 
UNKUNDA. NDATUYE KO NDI UMUNYABYAHA KANDI NDASABA 
IMBABAZI. URAKOZE GUPFIRA KUMUSARABA KUGIRANGO 
WISHYURE IBIHANO IBYAHA BYANJYE. NIZERA IZUKA RYAWE MU 
BAPFUYE. GUHERA UBU, NDAKWIZEYE NK'UMWAMI N'UMUKIZA 
WANJYE. NDABYEMERA IMPANO YAWE YUBUGINGO BUHORAHO 
KANDI NDAKWIYEGURIYE UBUZIMA BWANJYE. MFASHA KUMVIRA 
AMATEGEKO YAWE NO KUNEZEZA IMBERE YAWE. AMEN. 


NIBA WEMERA YESU KRISTO, IBIKURIKIRA 
BYAKUBAYEHO: 


" UFITE UBUZIMA BW'ITEKA. 

Icyo Data ashaka ni uko buri wese ubonye Umwana we akamwemera 
ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. 
YOHANI 6:40 


“ IBYAHA BYAWE BYOSE BIRABABARIWE. (KERA, UBU, IBIZAZA) 

Ni yo yatubohoye ituvana mu butware bw'umwijima, itujyana mu bwami 
bw'Umwana wayo ikunda. Ni we dukesha gucungurwa ari ko kubabarirwa 
ibyaha. ABANYAKOLOSI 1:13-14 


= URI IKIREMWA GISHYA RWOSE IMBERE YIMANA. 

IYI NIYO NTANGIRIRO YUBUZIMA BWAWE BUSHYA. 

Erega iyo umuntu ari muri Kristo aba icyaremwe gishya, ibya kera biba 
bishize byose bikaba bihindutse bishya. 2 ABANYAKORINTI 5:17 


- UBU URI UMWANA W'IMANA. 
Nyamara abamwakiriye bose baramwemera, abaha uburenganzira bwo 
kuba abana b'Imana. YOHANI 1:12 


GUKORA IBIKORWA BYIZA NTABWO ARI INZIRA 
Y'AGAKIZA, AHUBWO NI GIHAMYA Y'AGAKIZA KACU. 
Koko mwakijijwe n'ubuntu kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri 
mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyakomotse kandi ku bikorwa 
byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. ABANYEFEZI 2:8-9 


Aka gatabo ni ubuntu. Ntabwo kugurishwa. 


